WicipediA 

Latfieg 


Iaith Faltig Ddwyreiniol a siaredir gan Latfiaid yn Latfia a 
gan ymfudwyr a'u disgynyddion yn yr Amerig, Awstralia 
a nifer o wledydd eraill yw Latfieg ( latviesu valoda, IPA: 
['latvi£ju 'valuDda]). Mae hi'n yr iaith swyddogol yn 
Latfia ac un o ieithoedd swyddogol yr Undeb 
Ewropeaidd. 

Geirfa 

■ Helo: sveiki 

[' sv£iki], labdien [lab ' di£n] ("ddiwrnod da") 

■ Bore da: labrTt 

[la' bri: t] 

■ Hwyl fawr: atä 

[a' ta: ], uz redzêsanos [uz ' raedse: JanuDs] 

■ Os gwelwch yn dda: lüdzu 

[' lu: dzu] 

■ Diolch: paldies 

[pal' di£s] 

■ Noswaith dda: labvakar 

[lab' vakar] 

Dolenni allanol 

■ (Saesneg) Ethnologue (http://www.ethnologue.co 
m/show_language.asp?code=lav) 



Latfieg 

Ynganiad 

IPA 

[' latvisJu Waluoda] 

Siaredir yn 

Latfia, fel iaith leiafrifol yn yr 
Almaen, Awstralia, Brasil, 

Canada, y DU, Iwerddon, Rwsia, 
Seland Newydd, Unol Daleithiau 

America 

Rhanbarth 

Ewrop 

Cyfanswm 

1.5 miliwn fel iaith gyntaf 

siaradwyr 

0.5 miliwn fel ail iaith 

Teulu 

Indo-Ewropeaidd 

ieithyddol 

Balto-Slafeg 

Baltaidd 

Dwyreiniol 

Latfieg 

System 

Yr wyddor Ladin (Amrywiolyn 

ysgrifennu 

Latfieg) 

Statws swyddogol 

laith 

Latfia, 

swyddogol 

yn 

Yr Undeb Ewropeaidd 

Rheoleiddir Canolfan yr laith Gwladwriaethol 

gan 

(Valsts valodas centrs) 

Codau ieithoedd 

ISO 639-1 

lv 

ISO 639-2 

lav 

ISO 639-3 

lvs 

Wylfa 

leithoedd 

54-AAB-a 



Argraffiad Latfieg Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


Chwiliwch am Latfieg 
yn Wiciadur. 





























Wiciadur 

( a* i«>) u | « f 


E giny n erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.0rg/w/ 
index.php?title=Latfieg&action=edit). 


Wedi dod 0 "https://cy.wikipedia. 0 rg/w/index. php?title=Latfieg&oldid=3208453" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 30 Awst 2017, am 18:41. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 
















